


આત્માને હણીતે મેળવેલું જ્ગનનું રાળ્ય ક માન 
ઉણુવત છે એવા મારો દર અભિપ્રાય છે. 


ગાંધોજ 


1૫૧૪૦ 


“બહિષ્કાર એ ધમ કયારે? 


જુ. 


ધારો કે અમલદાર ઓચિંતો માંદ્તે પડમાો ને તેની સેવામાં કાઇ 
નથી, તો તેતી સેવા આપણે એટલા જ બધેમથી કરીએ જેટલા પ્રેમથી 
આપણા પ્રિયજનની કરીખે. મવૃષ્ય તરીકે આપણને તેની સાશ્રે વેર 
નથી. તેના :મમલની સાથે આપણને વેર છે. હજું સરકાર ગાંડી 
નથી બની, અમલ ચલાવવામાં તેને બહુ અગવડ નથાં ભાગવવા 
પટી. પખમુ જ્યારે તેતે ખરી અગ1ડ પડે ત્યારે તે ન્વિજ મૃજબળ 
ગાંડી થાય ને મયોદા ક્વડે એવો! સાવ ્મંભવ છે. એવ થાય ત્યારે 
તેના અમલદારને જે નનેઇ એ તે લેકાની પાસેથી જબરદસ્તીથી 
લેવાનો હુકમ થવાને સંભવ છે આવે વખતે મજફર બોંહેષ્કારને 
ઉપયોગ પ્રમ થઇ શકે. તે વખતે આપણને ખબર પડે છે કે બહિષ્કાર 
એ ખરેખરો ધમે છે. અમલદાર માને છે કે લોકો તેતી સગવડો ' 
તેના અમલની :એ પૂર પાડવા બંધાયેલા છે. લોકો જ્યારે આ 
માન્યતાને ખોરી પાડે ને તેમ કરતા જે દુઃખો પડે તે સહત કરે 
ત્યારે તેએ મુક્ત થયા મનાય. આવી ન બરદસ્તીન તશ ન થવાય ત્યારે 
લે'કો ૯ત્યા ગણાય. અત્યારે તો બહિ'કાર રમતવાંત ગણ્‌ાય. પણ્‌ 
જ્યારે લટ કરવાની છૂટ સરકારી નોકરોને મળે ત્યારે પણ લોકા 
પાયમાલ થાય છતાં દાતણુ સરખેુયે સ્વચ્છાએ ન આપે એટલે બાહ: 
ષ્કારતો! ધમે પાળ્યો ગણાય. પણ્‌ યાદ રાખગું ક આવો સમય આવે 
ત્યારે પણ જે અમગદાર ઉપર પ્રમાણે ભાડમાં આવે ને તેનો અમલ 
તેનો બેલો ન થાય તો આપણે તેતી સેવા કરીએ. મિત્ર દુશ્મનને 
સરખા ગણુવાને। ધર્મ પાળવાનો આ અવસર ગણાય. સત્યાશ્રહીને આ 
જગતમાં કાઇ દુશ્મન નથી, ન હોય; તે કોપ્ને દુરમન ન ગણ. 
પોતાને! દીકરા કે બાપ અમલદાર હોય તોયે બાલિષ્કાર કરે. સત્યા- 


૫. 


કરવા તેયાર ન થાય તે પરજનને વિષે કદી ન કરે. 
ગાધોજી, 





દ ચરતી જાવીરાસઞિટ વિમા ન 


' 205.” 


નત 
ક ઝરત વિચાપીઝ મંથાજય 
અનુત્રમાંજ જ#.પ૧૨-૦ વર્મા; 
પુસ્ત નામ ર્રદાનેટ ય - ૨ 


ક જક ૬ 
વિષ રે નઈ પ્ઝ ન્ટ હ ૬૦ ડન ડં 


ગાંધીજીના ઉહ્ગારો 


યાને 


ચીઠાવેરો (ભાગ રને) 


“ હુંતો માતુ છું કે મીઠાના કાયદા ઉપર જ 
આપણે આપણી શક્તિ એકાગ્ર કરવી જેઇએ ” ર 
મોહનદાસ ડરસચ'દ ગાંધ્રી 


%્રચોાજક 
જરવલરક્લ નગીનદાસ કશ્ષપ્હ. 


કિમત ૦-૧૨-૬ 


હૃધાપીઠ ક 


અપ્રદાવાટ દ 
માદલપુર--અસદપ્ળ છિ દ્ર 
ગૂજરાતી કોપીરાઈટ-રાંગત 

વજુ નક હડે “૪. 


7 
ત્ર 


જાકારાક, પહ 
ગેસ. જે. ૨૫. હં? 


“ ખના મરકી ફાઢી નીકળે તો પણુ આ લડત 
બ'્ નહિ થાય, એ વાત જેટલી સાચી છે તેટલુ 
એ પણુ સાચુ છે કે જે ખૂના મરકી ફાટી «કળે 
તો તેથી લડતને ધોકો! પહોંચે અને આપણે પાછા 
પડીએ.....-- 

એટલે લડત બ'ધ ન કરવાનો અર્થ એછેકે 
અહિ'સઃના પૂજારીઓ ખૂના મરકી ફાટી નીકળે 
તતો તેના જવાબમાં પોતાની જાતને ભસ્મ થવા ટેરી. 
ભસ્મથવાનું માંગી લેશે 


સોહનદાસ કરમચ'દ ગાંધી 
આજૃત્તિ પહેલી  સુદ્રકઃ ચીમેનલાલ પશ્વિરલાલ મ્હેત! 
યત્ર શુક્લ પ્રતિપદા ૧૯૮૬ સુદ્રણુસ્થાનઃ “વર્સંત મુદ્રણાલય 


ઘીકાંટા રોડ, સિવિલહાસ્પિટલસામે 
અમદાવાદ 


“સીઠાવેરા” ના સખધમાં ગાંધીજીના 
ઉદૂગારે. 





નઃ, વાઇસરોાયને લખેલા પત્રમાં-- 


તસે ન સાભળો તેો।-અને મારા કાગળની આપના ઉપર અસર 
ન થાય તો આ મહીનાની ૧૧ મી તારીખે હું આશ્રમના શકય હશે તેટલા 
સાયીએ સાથે મીઠાને લગતા કાયદાઓને। અનાદર કરવાનું પગલું ભરીશ. 
ગર્‌ીબવર્ગના દૃણિબિદુથો આ કાયદો મતે સૌથી વધુ અન્યાયી લાગ્યો 
છે. સ્તાતેત્ર્યની લડત દૅશતા ગરીબમાં ગરીબ વગ માટે મૃપ્યત્વે હોવાથી 
આ અનિણ સામેતી લડતથી શરૂઆત કરવામાં આવશે. આશ્રય તો 
એ છે કે અમે આટલાં વર્ષો સધી આ દુષ્ઠ ઇન્નરાને વશ રહ્યા. 
મને કદ કરીને મારી યોજનાં નિષ્ફળ કરવાનું આપના હાથમાં છે 
એ ડું નણું છું. હું આરા રાખુ છુ કે મારી પાછળ લાખો! માણુસ 
વ્ય્તાસ્થત રીતે કામ ઉપાડી લેશે, અને જે મીઠાના કાયદા કદી થવા 
જ ભ્તેપ્તા નહોતા એને ભગ કરી કાયદાની રૂએ. થતારી સન્નને 
ભે.ગવવા તેયાર્‌ થશે. 

લુ નહ ન ન 


અસલાલીના ભાષણમા-- ર 
2૯ ક મત “હવે માત્ર ખાદી પહેરીને રૅેંટિયા ચલાવીને શાંત 


ખએેસી જશે નાહ અને બધું કરી છૂટયા એમ માનશે! નહિ. ?”' અને 
મીઠાવેરા વિષે બોલતાં તેમણે કહ્યું: “ તમારા જ ગામની વાત લે. 


૧,૭૦૦ માણુસની વસ્તીમાં ૮૫૦ મણુ મીડું ન્નેઇએ 
ર૦૦ ખળદ માટે ૩૦૦ મણુ મીડું ન્નેઇએ 





કુલ ૧,૧૫૦ સણુ મીંડું જેઈએ 


ન 


પાકા મણુ પર સરકાર સવા રૃષિયો કર નાંખે છે; તો ૧/;૧૫૦ 'મણુ 
એટલે પાકા પઠપ મણુ મીઠા પાછળ ર્‌. ૭૭૦ કર તમે આપો છે. 
બળદને ખે મણુ મીડું 'આપવું 'જનેઇએ. અને તમારા ગામમાં 
૮૦૦ ગાય, ભસ અને પાડી છે, તેમને જે મીઠું આપતા હો, કે 
ચામડાં કેળવવામાં ચમાર મીદું વાપરતા હોય કે ખાતરમાં મીડ 
વાપરતા હો, તો વળી ર. ૭૦૦ ઉપર એટલે કર વધારે ચડે. 
તમારૂં ગામ આટલે! કર વરસે ભરી શ્રક્રે? જે હિંદુસ્તાનમાં 
માણુસની સરાસરી આવક૭ પૈસા ગણાય છે એટલે જે ટ્દેશમાં 
લાખો માણુસને એક કાવડિયું પણુ મળતું નથી, ભૂખે મરે છે ક 
ભિક્ષાન્ન પર રહે છે તેમને પણુ મીઠા વિનતા ચાલતું નથી. આવા 
માણુસને મીડું ન મળવાથી યા મોંઘું મળવાથી શ્વા છાલ થતા હશે ? 
જે મીડું પંન્નબમાં ૯ પાઇ્તું મણુ વેચાય છે. જે મીઠાના 
ઢગલેઢગલા ગુજરાત કાઠિયાનાડના દરિયાકાંઢે પાક્યા કરે છે, અને જે 
મીઠું ગરીબ પણુ મણુનો ર્‌।. ૧॥ આપ્યા વિના ન પામે, તે સીઠાને 
માટી સાથે મેળવી દેવા માટે પૈસા આપી અંગ્રેજ સરકાર માણસો 
રાખતી હોય તે અંગ્રેજ સરકાર પ્રત્યે ગરીબની હાય કેવી લાગતી 
હરે ? પણુ બીચારા ગરીબ ગામડ્િયામાં આ કર ઉડાડી દેવ!ની 
શક્તિ નથી, તે શક્ત આપણે મેળવવી છે. 
જે કર્‌ દેવા લાયક નથી તે કર કાટી નાંખવાની સત્તા ન્યાં 
હોય તે પ્રજ્નસત્તાક રાન્ય કહેવાય. કઈ વસ્તુ ક્યે વખતે દેવાય અને 
ન દેવાય તેને પ્રશ્ન નક્કી ડરી શકે તે પ્રન્નકીય ર્‌ાન્ય કહી શકાય. 
પણુ આવી સત્તા આપણી પાસે નથી, તેમ આપણા કહેવાતા 
મોટા પ્રલિનિધિએ। પાસેય નથી. વડી ધારાસભામાં પૈડિત 'માલવીયજગમે 
કહ્યું કે સરદાર વલલભાઇને સરકારે જે રીતે પકડયા છે તેતું નામ 
ઇન્સાફ નથી, ગેરધન્સાફે છે, આપખુદી છે. અને આ ઠરાવને ઝીણુ।- 
સાહેખે ટેકા આપ્યો. ત્યારે સરકારી અમલદારે ડલ્યું કે અમારા 


ય 


મેજસ્ટ્રટ્સાહેબ “ નિમકહલાલ 'ને છાજે તેવી રીતે વર્ત્યા છે. આયી 
ઊલટી રીતે વતેત તો “નિમકછરામ ' ગણાત. પણુ તોતો આ દાટદીતે 
(અખ્બાસસાહેબને) અને મનેય પકડવા ન્નેઇએ. કારણુ કે હું તો 
૭ડેચો।ક મીઠું બનાવવા વિષે ભાષણુ પણુ કરૂં છું. 


પ્રજની વિરુદ્દ એક માણુસને પણુ સરકાર ન પકડી શકે, 
પાવળું ઘી ન લઈ શકે, ગાડું ન લઈ શકે, પૈસા ન લઇ શકે, એવી 
સરકાર આપણે સ્થાપવી છે. 


એવું રાજ્ય સ્થ,પત્રાના ખે રસ્તા છે. ડાંગ મારવાને-હિંસાને, 
અને અહિંસાને-સવિનય ભંગને।. આપણે બીન્ને રસ્તો ધર્મ સમજી 
પર્મંદ ક્ષો છે. અને તેથી જ સરકારતે નોટિસ આપીને અમે મીંડું 
બનાવવા ઊપચ્યા છીએ. 


હોકા, ખારી, દા૩ ઉપર વેરે હેય એ સમજ શકું છું. અને 
નને હૈં બાદ્શાહ હોઉં તો બીડી દીદ ૧ પાઇ તમારી રનન લઇને કર 
નાંખું. અને નને બીડી મૉંઘ્રી લાગે તો! વ્યસની છે।1ડી શકે, પણુ મીઠા 
પર કર્‌ નંખાય ? 


આવા કર હવે જવા નેધએ. અમે મીંડું બનાવીશું, ખાશુ, 
લોકોમાં વેચસું અને એમ કરતાં જેલમાં જવું પડશે તો જેલમાં જશું 
એવે! સંકલ્પ આપણે કરવે। ન્નેઇએ. ગુજરાતની ૯૦ લાખની વસ્તીમ'થી 
બાળકો અને બહેનોને ખાદ કરીએ, તો સહેજે જે ૩૦ લાખ માણસો 
રહે એ ન્ને મોઠાના કરનો સવિનય ભગ કરવા તેયાર થઈ નય તે 
આટલા માણુસોને જેલખાન'માં રાખવાની સરકાર પાસે જગા નથી. 
હા, સરકાર કાયદા તોડનારને ડાંગ અને ગાળી પણુ મારી શકે છે. 
પણુ આજનાં રાજ્યોથી એટલી ખધી ઉદ સુધી સહેજે જઇ શકાતું 
નથી. પણુ અમે તો સંકલ્પ કર્યો છે કે મારી નાંખવું હોય તો ભલે 
મારી નાખે. 


હુ 


મીઠાનો કર તો હવે જવો જ ન્નેઇએ. આશ્રમથી ઠેઠે ચંડાળા 
તળાવ સુધી ૭ માઇલ જ્યાં માણુસોની ઠંદેની ઠેઠ ભેગી થઇને *મમને 
આશીર્વાદ આપેલ છે, અને જે દશ્ય તો રવેોને પણુ નેવા લાયક 
હતું એ શુભ ચિન્હ જે. 

અને આપણે આ એક પરગાથિયું જ ચડી શકીએ તો સ્વાતંત્ર્ય 
મહેલનાં બીન્નં પગથિયાં ટપોટપ ચડી જશું. ” 

મી ર્ય 4 7૮ 
ખેપ્રસદના ભાષણુસાં-- 
રઃક્ષસી નીતિની સામે થાઓ 
જે જે મૂરિયાદ મેં ઈશ્વર પાસે નોંધાવી .છે, ને વાઈસરેોયના 


ક્રાગળમાં જણાવી છે તેને જવાખ કોઈ નથી આપી શકયા. કાઇ 
એમ કહેતું નથા કૈ મીઠાનો કર સાચે છે. કોણ એમ નથી કહેતું 


"જુ લશ્કર અને દીવાની ખચ બરાબર છે. કેપ) એમ નથી ઢહેતું કે 
મહેસૂલ ઉધરાવવાની નીતિ ખરાબર્‌ છે. કાપ એમ નથી ડહેતું કે 
રવ્થી ૨૫ ડરેડ રૂપિયા પ્રન્નને દારૂ પાઇ અને અષ્ીણિયા બનાવી 
તેમના ધર ભાંગી લે છે એ ખરેખર છે. પરદેશીએ પણ્‌ સાક્ષી 
પૂરે છે અને અંગ્રેજ અમલદારે સાક્ષી પૂરે છે કે વાત બરાબર છે. 
પણુ કરીએ શું? પૈસા ન્નેઇએ. શા માટે ન્નધછએ ? પ્રન્તને 
દખાવવાને. 

હમણાં જ સરકારે કૉંસ્ટેબલથો ઊંચા હોદાવાળા બધા પોલીસ 
અમલદારોને મીઠાના અમલદાર ખનાવ્યા છે. આ અધિકારથી પોલીસ 
પણુ મને પકડી શકે અતે મારા પર જે જુલમ ગુન્નરવો હેય તે 
ગુનનરી રકે; ન પકડૅ તો નામર્દીનો ગુને કર્યો કહેવાય. ખીન્ન કોઇ 
સરકારી કાયદામાં નામર્દી નામે ગુનો નથી તે અહોં છે. જે કૉંસ્ટેબલ 
અમને મીડઠુ' પકવતા જીએ, ખારા પાણીને લોટો ગરમ કરતાં જુએ 
તે અમને પકડી શકે, લેટ ઝૂંટવી શકે, પાણી ઢોળી શ્રકે. મોડું 


ષ 


નાખી દેતાં એને શું ? કપડવંજ પાસે લસુંદ્રામાં મીઠાની ખાણુ પડી 
છે તેના ઉપર ધૂળ ફેરવે છે. આ શ્ાં? આ કેવો અન્યાય? આ 
'જીલમ અને રાક્ષસી નીતિ સામે થવું એ પર્મ છે. 
મ મહ નહ 

સ 9 ક 
સોલાના ભીંત ભૂલ્યા ના લે"ખસાં-- 

મીઠાવેરો ર૬ કરાવવામાં તો સૌનું સરખું હિત રહેલું છે. બધાને 
મીઠાની જરૂર સરખી જ પડતી નથી ? અને બધા મીઠું સરખા 
પ્રમાણુમાં વાપરતા નથી ? એ વેરો જ એક એવો છે જેમાં સોને 
એક અગ્રે મૂડવ!માં આવે છે. 

સવિનય ભંગને। પ્રયાગ એવે છે કે જેથી આંતરિક બળનો 
વિકાસ થાય. મીઠાવેરાના વિરોધથી કોઈ પણુ કોમના હિતમાં વાંધે 
આવે એમ નથી. ઊલટું, નને આ વિરોધ સકળ થાય તો લડતમાં 
ન્નેડાનારના જેટલે! જ લાભ તેનાથી અળગા રહેનારને પણુ મળશે. 

ર નહ ૯૫ 
સઝરાજ ગીતામાં-- 

_વિઘ્દોટીના દર વધારીને સરકારે ભારે ગેરઇનસાક્‌ વ્તાવેલે! છે, 
પણુ ગમ વિધેઃરી નોકરિયાત કે વસવાયા વગને, સ્રીઓને કે બચ્ચાંને 
ભરવી પડતી નથી. પણુ મીઠું એક વસ્તુ એવી છે કે જેનો કર 
રાયથી માંડી રંક સુધી બાળકબચ્ચાં અને અપંગ બધાંયને એકસરખેા 
ભરવે। પડે છે કરોડપતિ કરતાંયે વધારે કર્‌ અપગ કંગાલ ગરીખોને 
ભરવો! પડે છે એમ કહી શકાય. કરોડપતિ મીઠાનો સ્વાદ બીજી 
વસ્તુમાંથી લઇ શકે છે, પણુ ગરીબને માટે તો સ્વાદ કરવા માટે 
એકલું મીઠું જ છે. આવા રાક્ઞસી ન્યાયને સારૂ આ તંત્રને રાક્ષસી 
તંત્ર કહું છું “પુરી એક અંધેરી ને ગંદુ રાકન' ની વાત તમે સો ન્નશોા 
છે. અહોં અંધેરી નગરી એક નથી, પણુ સ!ત લાખ ગામડાંમાં 
અંઘેર રાજય વર્તે છે. સાં તેમનું કોઇ રક્ષણુ કરતું નથી. તેમજ 
ગામ સાર્ક કેમ રખાય એવી બાબતની કેળવણી આપવામાં આવતી 
નથી. એક વખત એવે હતો કે ન્યારે ગામેગામ ગામઠી શાળા ચ'લતી 
હતી, પણુ આ બ્રિટિશ રાજ્ય સ્થાપન થયા પછી નિશાળે ધરી છે. 

રપ ્ મવ 


ર્વ 


હ 


આજે જ ખંગાળના છાપામાં વાંચ્યું કે પ્રેટલાક ગરીબ લેકે 
જે ભૂખ્યા કંગાળ હતા તેએ! દાણુ આપ્યા વગરતું મીઠું લઇ આવ્યા, 
તેથી તેમને પકડયા અને મેજસ્ટ્રેટે તેમતે આઠેૅઆઠે આના દંડ કર્યા. 
ચૈસાનું મીડું ન લઇ શકનાર આઠ આના કાઢે કયાંથી ? એમણે દયા 
માગી પણુ ન્યાય આપનારે દયા ન કરી. એમને સાર્‌ આપણે પ્રાય- 
શ્રિત કરવા માગીએ છીએ. પૂર્વે મીઠા ઉપર જકાત છતી, પણુ 
ગામડિયો મીઠું ન પકવી શકે એવે! પહેલાં કાયદો નહોતો. મીડ 
વૈચાતું ન લદ શકે એવા ગરીબને જે સરકાર મીઠું બનાવવા સારૂ 
સન્ન ડરે તે સરકાર કેવી ? 


ન્વ હા ન 

મીઠાના છ કરોડ બચાવી લેશું ત્યારે તો સ્વરાજ લેવાની 

તાકાત આપણામાં આર્વી ગઈ હરે. પછી ષ%ળની સલામી અમલદારે 
કરવી પડશે. 

આ હાલનું રાજતત્ર ને।કરશાહી નથી પણ ખેવડી બાદશાઢી 
છે. એ સલ્તનતને! નાનામાં નાનો સુખી કે રાવણિયો આપણને ગાળ 
૬૫ શકે છે. 

૮ દિ મ 

મીઠા પર આડકતરો કર નખાય છે. અને ખબર ન પડે એવી 
રીતે કર્‌ નાખવા એ ચોરી કરવા સમાન છે. એ ચેર સરકારની 
નીચે રહેવું એ પાપ છે. જે પાપી સરકાર નીચે રહે છે તે પાપ 
કરે જે. 

7 ર્ય ન 
અહિ'સા 
પારાળાઓને અહિ'સાનું રહસ્ય સમન્નવતાં ગાંધીજએ ક્યું; 
તમારે ધાર્યાં ન વાપરવાં. તમારે માટે રામનામ એ જ ધારિયાં, 
તલવાર, દારગાળા છે. એ રામનામ આગળ સરકારને! તમામ દારગોળે। 
ધુળ થઇ જવાનો છે. આ રાજત-્ર ચલાવનાર પણુ આપણા જેવા 


જ છે, તેમને કાંઈ વધારાનું પૂછડું કે શીંગડું નથી. 


ન પ 


સરકાર તો આજે ધૃળમાં રેળાઇ રહેલ છે. સરકાર ડરી રહી 
છે. ન ડરતી હોય તો મને કાં ન પકડે? ડરતી ન હોય તો સરદારને 
ફક્ત ત્રણુ માસની આસન કેદ જ આપે? સેનમુપ્તાએ ને કર્યો હોય 
તો મોટા ગુનો કર્યો અને તેની શ્ચિક્ષા માત્ર દશ જ દાહાડાની. આ 
શું બતાવે છે ? સરકાર ન્નેરાવર છે કે ડરી ગઈ છે? 


૧૮૫૭માં સરકારે લે।!હીની નદી વહેવડાવી હતી; ૧૯૧૯માં તેણે 
હત્યાકાંડ કર્યા, અને આજે શું કરી રહી છે ? સરકાર મને પકડતી 
નથી, મારા ૮૦ માણસોને પકડતી નથી. અને તમે સાથે ભળી જુઓ 
તો તમનેયે નહિ પકડે, કારણુ એ છે %ે સરકાર નણે છે કે આ 
અહિંસક યુદ્ધ છે, અહિસાને। તેને ડર છે. 


મ ન્ડ ન 


પવન સાસે પુઠે કરવામાં માલ છે, પવાનની સામા થવામાં ન્નેર 
જેધઇએ છે. માટે આ ચાલુ પવનમાં ભળવા તમને નિમંત્રણુ કરૂં છું. 


ન મર ન 
સામાજિક બહિષ્કાર 


અમલદારાના સામાજિક બહિષ્કાર વિષે અણુખી અને કંકાપુરમાં 
ખોલતાં ગાંધીજએ જણાવ્યું હતું: 

મારી પાસે ફરિયાદ આવી છે કે અહીંયાં જે પોલીમ મુલકી 
"ખાતાના અમલદારો આવે છે તેમને ગામ સીધુંપાણી આપતું નથી. 
તેમાં આપણે કશી હિંસા કરતા નથી; પણુ અમલદારે દેશી હોય કકે 
ગોરા, ખરેખર ભૂખે કૈ તરસે મરતા હોય તો તેમને ભૂખે કે તરસે 
મારવાનો આપણો ધર્મ નથી, જે પર્મને વશ થઇ હું બહારવટે 
નીકળ્યો છું તે ધર્મ શીખવે છે કે જે ડાયર અને એઓડવાયરનાં ફૃયોને, 
સાક્ષાત્‌ જાલમની મૂર્તિને, મૅ ડાયરશાહી તરીકે એઓળખાવ્યાં છે એ 
ડાયર્‌ મને ગાળી મારે અને નને દું ભાનમાં હોઉં અને સને ખખર 


૧૦ 


પડે કે એને સપ કરડયો છે તો સર્પનું ઝેર ચૂસવા હું દોડી જઉં. 
આવે ધંધો મેં કર્યો છે. દક્ષિષૂ આક્કામાં જે માણુસે મને માર્યા 
હતો તે જ માણુસને મને ભાન આવતાં તરત જ છેરી મૂકવાનું મે 
સરકારને વીનવ્યું હતું. પણુ અમલની રૂએ રૂઆબથી અમલદારો આપણી 
પાસે માગતા આવે તો તેમને ન મળે સીધુંપાણી, ન મળે પાગરણુ, 
દીવાસળી કે ધોડાંને ચાર. 


કુંભાર કંઇ પાણી ભરવા સાર્‌ જન્મ્યો નથી. કાંડું જશે પણુ 
હવે અમે સરકારને સલામી નહિ કરીએ. અમારો કાજયો પતી જરો, 
નવે! યુગ શરૂ થરી, ત્યારે ફરીથી ધોખી, વાળંદ અને બીન્ન કામઃ 
દારો પ્રન્નમાં સેવકોની સેવા કરવા તૈયાર થશે. પણુ _પશ્તસત્તાક 
રાજ્યમાં ઉંચનીચના ભેદ નહિ રહેવા પ!મે. બાહ્મણુ પણુ ભેગી જેટલે 
પ્રન્નનો સેવક થઇ રહેશે, 


રેં મ મ 
ધમયાત્રા 


આ ધરડેઘડપણુ પગપાળા મુસાફરી કરી રલો છું તેતું કારણુ 

ડું છે. કારણુ કે મારે સારૂં આ ધર્મયાત્રા છે, જવનની છેલ્લી યાત્રા 

છે. તેથી ગમે તેટલું દુખ સહન કરતું પડે તોપણુ સહન કરવા 
તૈયાર થઇ ગયે છું. યાત્રીએ વાહતને। સદંતર ત્યાગ કરવો! ન્નેઇએ 
એ પરંપરા પાચીન કાળથી ચાલી આવી છે, તે હાલ આપણે ખે!ઇ બેદા 
છીએ. વીમાનમાં ડાકે।રમાંથી રણુછોડજનાં દર્શન કરી એક ખે દીવસમાં 
હિંદુસ્તાનનાં તીર્થસ્થાને।માં ફેરી યાત્રા કરી ચૂકયા એમ ભલે કાઈ 
સમજતું હોય; પણુ ₹શ્વર આને યાત્રા કરી એમ કદી નહી ફહે. 
યાત્રામાં ધીરજનો! પાઠં શીખવે! હોય, ધીરજથી પભુનું નામ લેવું 
હોય, લોકની સેવા કરવી હોય, સુખદુઃખ ન્નેવાં હોય તો તે મેટર, 
રેલ્વે કે ગાડામાં પણુ યાત્રા કરનાર કદી નહી કરી શકે. એ પગપાળા 


૧૧ ૧"૪૧-૪ર 


ચાલે ત્યારેજ થઇ શકે. આ વસ્તુનો બચપણુમાં મે અનુભવ લીધે 
છે. અને આજે એકસઠમે વરસે પણુ ન્નણું છું, 


હિંદુસ્તાનનાં ૩૦ કરોડ લે દુખથી ધેરાઇ ગયા છે, આ 
રાજતંત્રરૂેપી પાશમાં બંધાયા છે, અને જે તંત્રનો રાક્ષસી પન્નને 
રંકથી રાય સુધી પહોંચી વળ્યો છે તે રાજતંત્ર આને તે પાશને। 
સંહાર કરવા માટે આ ધર્મ યાત્રાનું નીર્માણુ થયં છે. 


ભરૂચના ભાષણસાં 


છ કરેાડ રૃપિયાના મીઠાનો કર કઢાવી નાખવાની લડત કેને નથી 
ગમતી? કંગાળ મુસલમાનને નીમક ન મળે તેયી તેતી કેટલી હાય 
પડતી લશે ! આ કર કઢાવવા માટે એવે કયો હિંદી હશે કે જે 
લડાઇમાં જેડાયા વીના રહે ? 


આ લડત ઇશ્વરને નામે ચાલે છે આ લડાઈ મીસ્કીનને સારૂ છે, 
તવૅગરને માટે નથી. અને મીસ્કીનની લડાધથી કે।ણુ દૂર રહેવાનું છે ? 


નન ન ન- 


“ ખપખરદા૨ ” લેખમા-- 


મીઠાના કાયદા ઉપરાંત ખીન્ન કાયદાના ભંગની પણુ વાતો 
કરવમાં આવી છે, મને તે સયના બહુ ગમી નથી. હું તો 
માનું છુ કે મીઠાના ય!યદા ઉપર જ આપણે આપણી શક્તિ 
એકામ કરવી ન્નેઈએ. મીઠાની ખાણુ ન્યાં ન્નેદ્એ યાં મળા 
આવે એમ છે. મીદાના કાયદાના ભગની પાછળ કલ્પના એ 
નથી કે વેચી શકાય એટલું મીડું બનાવવું; પણુ એ છે કે મીઠુ 
બનાવીને અથવા ખીજ રીતે કાયદાને ભગ કરવે।. 


ગાંધીજી 


તાંડવનૃત્ય 
( સાહનદાસ કર્મચ'દ ગાધી ) 


હીન્દી સરકારના નવા વરસના બજેટમાં મીઠા જેવી ચીજ 
પરને કર બમણો થયો અને જ દગીની ખીજી જરૂરી વસ્તુએ પર 
એ કરના ખોન્ન પડયા એ ખીના ઉપર ચારેમેરથી આટઆટલા આ 
બધા નિષેધ અને ક્િટકારના વર્ષાવ શા ? આશ્ચર્ય બતાવાઈ રહ્યું છે 
ક લશ્કરી ખરચેોને સાર્‌ બાસઠ કરોડ જેવડી રાક્ષસી રકમ રજૂ 
કરતાં હીન્દી સરકારના ખન્નનચી સાહેબને મ્હોડાની માષ્ટી સરખી જરૂર 
નથી ભાસી હકીકત તો એ છે “કે જે કર્યા વિના છુટકો નથી તેને 
સાર્‌ માફી શી માગવી ? પ્રશ્નમાં પોતાપણાનું ભાન વધતું ન્નય તેમ 
તેમ તેની ઉપરના લશ્કરી ખોન્ન વધાર્યે જ છૂટકો. હિન્દમાં નભાવવામાં 
આવતાં લશ્કરે હિન્દના રક્ષણુને સાર છે સું? એ તે આ હતભાગી 
_રશતે ચૂસી ખાનારા વેપારી અંગ્રેન્નેના પાશ હિન્દને ગળે બળાત્કાર 
ધાલવાને સાર્‌ છે. આ દીવા જેવું ઉધાડુ' સત્ય છે. મૉન્ટેગ્યુ સાહેખે 
નિર્લેન્જ છતાં પ્રમાણિક રીતે તે કખુલ કર્યું છે. બંગાળના વેપારી 
ચેમ્બરના નિવૃત્ત થતા પ્રમુખે આ વાત -કખુલ કરી છે; મુંબઈના 
ગવર્નર સાહેખે પણુ કરી છે. પણુ એ લે।કને આપણી ન્નેડે વેપાર 
કરવો! છે, અને તે આપણને પોસાય તે શરતોએ નહિ, તેમને પોસાય 
તે જ શરતોએ. આ લશકરી ખચને। રસક્કો આપણને ખુલ્લે મારવામાં 
આવે કે મોન્નવાળા હાથે મારવામાં આવે, પરિણામ એકનું એક જ 
છે. એ મોન્ન તે આપણી ધારાસભાએ। છે. મુક્કો આપણુને હ૯ળવોા 
વાગે એ ખાતર મોન્નની પણુ આપણે જ કિંમત આપવી રહી. 
સુધારા આપણી છાતી વળગાડની જેમ ડાખી રહ્યા છે. હજરો દોષોને 
ગએ સુધારા ઢાંકપીછોડો ડરે છે-લોહી શેષનારા મીઠોના કર જેવા 
દોષોનો સુહાં. 


૧૭ 


એમનું કહેવું છે, “તમે જખ મારો છે; હિન્દુસ્તાનના અમે 
ધણી છીયે અને રહેવાના. ' આપણુને લાગે છે કે આપણું કલ્યાષ્યુ 
ઓઔન્ન શેમાં છે ( આપણું એકખીન્નનું એકખીન્નથી રહ્ષણુ કરનાર 
'સિટિશ્ ખાવડાંતી શક્તિ આપણી વચ્ચે રહ્યા વગર આપણે આપસમાં 
'લડીવઢી કપાઇ ન મરીયે? આમ આપણા સગા ભાઇઓને હાથે 
મરવાની ખીક્રે આપણે ગુલામીમાં સુખ માનતાં શીખ્યા છીયે ! 


હપતે હપતે સ્વાતન્ગ્ય ! 


આવી કાઉન્સિલો અને વડી ધારાસભાઓના માયાવી બુરખા 
નીચે છૂપાયેલી કાતીલ આપખુદીની આણુ નીચે રહેવા કરતાં કોઇ 
સિપાહીરાજની આણુ નીચે રહેવું હક્નર દરજ્જે બહેતર છે. આ તો 
હપતે હપતે મરવાનું છે, અને મોતને ખરચ વધાયે જવાની વાત 
છે. અને નને આપણને જીવતર આટલું વહાલું છે તા પછી બહેતર 
છે કે તેમ આપણે સાફ સાફ કહી દધયે, અને “ ધીમે ધીમે સ્વતન્ત્રતા 
મેળવી રલ્યા છીયે ' એવે ડોળ કરવાને બદલે ઉધાડી, બેશરમ આપ- 
ખુદીને આથણે વશ થઇયે. હપતે હપતે સ્વાતન્ત્્ય મળ્યાં કદી સાંભળ્યાં 
છે? સ્વાતન્ત્ય એ જન્મના જેવી ક્રિયા છે. ન્યાં સુધી આપણે સંપૂણ 
સ્વાતંત્ય નથી ત્યાં પ્ઝરધી ગુલામ છીયે: જન્મમાત્ર એક ક્ષષામાં જ 
થાય જે. ર ી 
'મહાસમશ્ાનેો ડર્‌ - 

મહાસભાનેો આવડે ડર એ તુરત જન્મનાર સ્વાતન્ત્યના ડર્‌ 
સિવાય બીજાં સું છે ? મહાસભા એક જવતી જગતી ભીષણુ વ્યક્તિ 
થઇ પડી છે. એના પ્રાણુ લીધે જ છૂટકે-કાયદેસર લેવાય કે ખેકાયદે 
લેવાય તેની ફિકર નહિ. કોઈ ને કોઈ પ્રકારે પણુ નને પ્રન્નને પૂરતી 
થથરાવી સુકાય તો વળી પાછું એકાદ સેકા સુધી નચિન્તપણે ચૂસવા 
ચરી ખાવાનું ચાલુ રહે. ખુદ હિન્દુસ્તાનના શ્વરીરમાં જેટલે! વધુ વખત 
કેરું ચૂસવા સરખું રહે નહિ, અંગર તો દિનપ્રતિદ્નિ વધતા જતા 


૧૪ 


ખોાન્ન તળે મનન આખી માખીઞઝની પેરે મરી ખૂટે એ જુદી વાત 
છે. માષ્ગૂસ નાળિચેર ખાવા ખેસે છે ત્યારે કોપરાની દયા 'ખાવાનું એનું 
કામ નથી હોતું; વાટી કોતરીને પૂરી કરે છે એટલે કાચલી ગબડાવી 
મેલી પેટે હાથ ફેરવે છે. આપણુને એમાં કરાંયે અજીંગતું નથી 
દેખાવું. વેપારી પણુ નિરાધાર ધરાકને મૃ'ડવામાં પાષ્ઠઠું વાળીને ન્નેવાની 
જર્‌ર નથી ગણુતો. એમાં નિષ્ઠુરતા વળી કેવી ? હદય હેય યાં 
દયાનિદેયતાની વાત. હદય જ ન્યાં નહિ ત્યાં શી વાત? વેપારી 
બચ્ચો! મૂ'ડાય તેટલું મૂ'ડે ને એક ધરાક પૂરૂં થચે પાછે ફેરીએ 
નીકળે, એ જ વેપારીની રીત. 


વિનાશ કાળનું તાડવનત્ય 


ધારાસભાવાળાએ તેમનાં ભાડાં ને ભથ્યાના ભૂખ્યા, ડ્રંધાને। 
તેમના પગારના ભૂ'ખ્યા, વકીલે। પ્રીના ભૂખ્યા, ફરીઆદોએ। હુકમના- 
માંના ભૂખ્યા, માબાપો પોતાના છેકરાએને ઝટ નોકરીએ મળે એવી 
કેળવર્ણના ભૂખ્ય!, લખપતિઓ કરોડ કરવાના ભૂખ્યા, અને બાકીના 
સો ૪ીડાની માફક ભલે રહેવાય પણુ કચરાતાં અટકાગાય તો સારર 
એવી શ૬ત્તિથી બાયલી શાન્તિના ભૂખ્યા. આખુ કુંડાળુ' પેલી મજ્યવર્તી 
રાળાની ફરતું %ુદડી ફરે છે. સો કોઇ %દટીમાં ચકચૂર છે. તેમાંથી 
છૂટા પડવાની જૃત્તિ કોઇઇની નથા. અને તેથી જેમ જેમ ખ૪ુદડી કૂરના- 
રાઓની ગતિ વધતી કનય તેમ તેમ કરનારાઓને! છર્ષોન્માદ વધતે 
“તય છે. પણુ આ નૃત્ય વિતાશકાળનું તાંડવનૃત્ય છે અને તેનાં હે 
અને ઉન્માદ ઘડોભરમાં મરનારા દર્દીની તૂટતી નાડીઓના ઉછાળા છે. 

એક માત્ર માર્ગ અઆહે'સા 

આ નૃત્ય ચાલુ રહેશે ત્યાં સુધી દેશ ઉપરના ખરચના ખોન્ન 
વધતા જ જવાના. અસહકારને લીધે આટલું બધું ખર્ચ કરવું પડયું 
છે એમ અસહકારીએની ધરખમ ખાંધ ઉપર એની જવાખદારી 
નાખવામાં આવે તો હું તાજાબ ન થાઉં. તેમને માટે તો એક જ' 


શપ 


માર્ગ છે. જે કુછ વધારા થાય તે 'તરકે, ચિત્તને .હ્વે(લ પામવા ન 
રૃતાં પોતે સ્વીકારેલા ધર્મ ઉપર કાયમ રહીને શાન્ત વૃત્તિથી ન્નેવું. 
એ ખલું અટકાવવાનો, એ બધું અટકવાનેો એકમાત્ર માર્ગ અહિંસા 
છે, કારણુકે અહિંસાધ્મપાલનને। મોટામાં મોટો અંશ એ વાતમાં 
ર્ટેલેો છે કે જે વ્યવસ્થિત પશુબળના આયોજન ઉપર આ સરકારે 
આખુ ચણુવર ચણ્યું છે એ પશખબળની ભાગીદારીમાંથી પ્રજાએ નીકળી 
જતાં શીખવું. જે પશુબળને જ રસ્તે સરકારની બરોબરી કરીને આપણે 
એને હંકાવવા નોકળીરું તો તો આપણા વિરેધીનાં કરતાંયે વધુ મોટાં 
ખરચેોના ખોન્નમાં આપણે ઉતરવું પડવાનું. પેલા ચક્કરમાં ઝુદડી ફર- 
નારા નતેકેોની તેમના આવી રહેલા અન્તકાળને વિષે કદાચ આપણે 
આંખ ન ઉધાડી શષીયે, તાોપણુ પ્રન્ન, જે આજે તેમાં ભાગ લઈ 
રહી છે અને કહેવાતી સુલેહશાન્તિને ખાતર પોતાની સ્વતન્ત્રતા અને 
આઝાદીને વેચી રહી છે તેને તો આપણે અલબત્ત સમન્નવી શકીયે. 
આમ કરવાના માર્ગ એ જ છે કે સ્વતન્ત્રતા મેળવવાનો એકમાત્ર 
માગે અહિંસા-ગુલામને માથે લદાયેલી ફરજીયાત અહિંસા નહે પણુ 
શરાની, આઝાદની સ્વેચ્છાપ્રેરિત અહણિસા-જ છે એ વાત આપણે 
પ્ર“્નનૅ ટેસાવીયે. 


( નવજીવન, તા. ૧૨-૩-૨૨ ) 
“જ 36#*:*- 
હોંડુસ્તાનના રાજવંત્રનું ભયકર અનીણ નેએ સમભ 
છે તેમને! તે તંત્ર પરત્વે રાજદ્રોહના ધર્મ થઇ પડે છે 
અને ખુછ્લી રીતે રાજદ્રોડુેના પ્રચાર કરવાને ધમે થઇ પડે 


છે, સાચી વાત તેો।એ છે કે આવા સડેલા રાજવંન્ઞતે વીસે 
વફાદારી રાખવી એ પાપ છે. બેવક્‌ા થલુ એ પુણ્ય છે 


ગાધીજી 


સત્યાગ્રહ ઝુબેશ મીઠા તરફ શા 
માટે વળી ? 


નથિ #* જન્ય રક. ગલ્સળવનક # શાકાળ-૨૦૩૩ 


સમુદ્રની ત્રિમેખલાથી વિટાએલા આ હિંદના સંતાનોને મીદા 
જેવી વસ્તુને કાજે સરકાર ઉપર અને પરદેશ પર આધાર રાખી 
એશ્ઞિયાળા અવતાર ભોગવવો પડે એ દિલગીરી ભરેલી બાબત છે. 
એ વસ્તુસ્થિતી બદલી નાંખવાની પ્રત્યેક ભારતવાસીની પવિત્ર ફરજ છે. 
એ દ્દ્િમાં કતવ્ય ન્નગૃતિનાં સ્પષ્ટ ચિન્હો સદ્ભાગ્યે હાલ જણાવા 
લાગ્યાં છે. હિન્દુસ્થાનમાં અત્યારે મીઠાની ખપત માણુસ દીઠ ૧૦ 
ચી ૧૨ પાઉન્ડ છે; ઇગ્લડમાં તે ચાલીસ પાઉન્ડ છે; ઇટલીમાં ૨૦ 
પાઉન્ડ છે. રશિયામાં ૧૮ પાઉન્ડ હોઈ હિન્દના કરતાં દેખીતી 
રીતે દોઢ ગણી છે. આપણી જેલે માં દરેક કૈદીને નિદાન ૧૪-૧૫ 
પાઉન્ડભર મીડુ પુરૂં પાડવાનો નિયમ છે. હિંદની કૅંગાલ-પ્રન્નમાં 
અત્યારે માણુસ દીઠ કેદીના જેટલુંયે મીઠું” ખરીદવાની તાકાત નથી. અને 


આકતની વાત 


તો એ છે કે એ બધું મીટ પોતાના જ દેશમાં તેયાર નહિ 
કરી શકાતું હોવાથી સ્વચ્છ સફેદ મીઠે પરદેશમાંથી આયાત થાય 
છે અને તેનો ઉપાડ ખાસ કરીને બંગાળામાં અને બહાદેશમાં સૌથી 
વધારે થાય છે. મીઠા જેવી જરૂરી ચીજ પર શા માટે આવી સખ્ત 
જકાત નાંખી તેનો ખપ મર્યાદીત કરી જનતા તેમજ જનાવરવનું 
આરોગ્ય ન્નેખમાવવામાં આવ્યું હશે એ પ્રશ્ન સહજ ઉભો થઇ શકર 
તેમ છે. દ્રવ્યલેભી ઇસ્ટ ઇન્ડીયા કંપનીએ દોઢસો! લષે પહેલાં 
મીઠાને વ્યાપાર હસ્તગત કરી લીધેલે। હોવાથી ત્યારથી જ સરકારે 
એને પન્નરો રાખ્યો છે. એમ હોવાથી ગરીખમાં ગરીબને પણુ 
નીચોવીને તેની પાસેથી કર વસુલ કરવામાં એ ઇન્નરો ખાસ મદદ 


જફ 


ગાર્‌ થઈ પડરે એમ સમજીને સરકાર એ સંબંધમાં ઈરાદા પૂર્વક 
કાંઇ કરતી નથી. સરકારની ત્રિશ્નેરીમાં પડેલી ગાબડમુબડ પુરવાને 
જ્યારે ન્યારે એ કર કુદ્કે ને ભુસકે પ્રગાતિ કરે છે, ત્યારે 


નિરાધાર પ્રજાતા દુઃખ 


નો પાર રહેતો નથી. એ જ કારણુને લીધે સત્યાત્રફુના આ- 
ગેવાનોાનું લક્ષ મીઠા પરજ કેન્દ્રિત થાય તો તેમાં આશ્ચર્ય પામવા 
સરખે કાંઈ નથી. પરન્તુ કેવી અન્યાયી રીતે એ મીઠાને ઇન્નરેો 
મૃળથી જ ઉસસ્‍સ્તગત કરવામાં આવ્યો હતો તે નોંધવા લાયક છે. 
₹/સ2 પ્ન્ડીયા કમ્પનીનેો અમલ કાયરસર રીતે ચાલુ થતા પહેલાં જ 
કમ્પનીખએે પ્લાસીના યુદ્ધ પછી મીરન્નફરને બંગાળાની નવાખી સુપ્રત 
કરીને યુક્તિથી તેની પાસે મીદો પરની જકાત કાઢી નખાવી, દેખીતી 
રીતે દરીયામારગે આવેલા પરદેશી માલને જ જકાતની એ પ્રકારની 
માટી લાગુ પડતી હતી. હતાં કમ્પનતીએ આપખુદ ચાલાકી ચલાવીને 
પોતાના આયાત માલમાં મીડાનેો સમાવેશ કરી દપને દેશ। વ્યાપારી 
એના મીહાના વેપારને રસાતાળ પહોંચાડયો અને પુરતા જથામાં 
મીર્ડુ પકવવાને સધળે। ઇન્નરોા પોતાના હાથમાં લણ લીધે!. ત્યારબાદ 
મીરજફરની સાથે બનતી રારા નહી આવ્યાથી મીરકાસીમને કમ્પની 
સરકારે કાવાદાવા કરીને આગળ આણ્યો પણુ મીરકાસીમ કમ્પની 
સરકારના હાથનું રમકક૬ું બને તેવો કાચોાપાચેો! નહોતો. તેણે કંપની 
સરકારને ઉધડો લઈ નાંખતાં સફે જણાવી દીધું કે ખીશ્ન વેપારી- 
એની જેમ તમે લોકો મીઠા પરનું દાણુ નહે આપો તો તે નિષ્પ- 
ક્ષપાતપણે બીન્ન વેપારીઓની જકાત માફ કરી દઇશ જેથી એ 
લોકે! તમારી સાથે હરિકફાધ્ર કરરે. પોતાની ઉપજ કમી થઇ જતી 
જેઈ મીરકાસિમે આવી ધમકી આપી ઉતી પરંતુ કપની સરકાર 
કાંઈ ગાંજ જાય તેવી નહોતી. મીરકાસિમનું કાસળ કાઢવાની પેર- 
વીથી બકસરની લહઢાઇ ઉભી કરવામાં આવી. હાથમાં આવેલો મીઠા- 


દન 


નો »ન્નરો નહિ છોડવા ખાતર કપની સરકારે કેવાં કાર્સ્થાન કરી 
"ટલું લોહી રેડાવ્યું હતું એ વિસરવા જેવું નથી. બકસરની લઢાઇ 
પછી ખ'ગાળ બિહાર અને ઓરીસાને કારભાર કપની સરકારના 
કૅેબન્નમાં આવ્યે। ત્યારથી જ મીઠાપરના કરને ફાળા કપની સરકારની 
પેદાશમાં સૌથી મોટે હતે. વોરન હેસ્ટિગ્ઝની કારકીર્દી દરમ્યાન એ 
કરની ઉપજ ર્‌૦ ૬૦-૬૫ લાખ જેટલી વધી ગધં હતી. પણુ આમ 
પેદાશ વધતાં ક“પનીને। દ્રવ્ય લાભ પણુ ખેઠદ વધી ગયે! અને મીઠાને 
પૂણુ પ્ન્નરા પોતાના કબન્નમાં આવી ગએલો હોવાથી માડ 
પકવવાનું પ્રમાણુ ધટાડી ૬ને કિમત વધારી દેવાની તરકીબ ઝટ 
કામે લગાડી દીધી ! દર મણુ દીઠે મીઠુ' પકાવવાને। ખર્ચ માત્ર દશ બાર 
આના જ થતો છતો. પણુ લોર્ડ કાર્નવાલિસના અમલ દરમ્યાન મીઠો- 
નો ભવ ત્રણુ રૂપીએ મણ્‌ થઇ ગયો અને તે એકદમ વધીને ૨૮૨૨માં 
પાંચ રૂપીએ મણુ સધી જતો રહ્યો. રશિયા અને કાન્સમાં પણ્‌ 
હિંદની પેઠે જ મીઠાને! ઇન્નરા સરકારે રાખેલો છે. પરતુ ઉત્પન્ન 
કમી ડરી દઈને કિમત વધારી દેવાનું 


ધોર પાપ 


ત્યાંની સરકારે કદાપિ કયું નથી, સરકારના આ નતિઃસીમ 
લે!ભને લીધે ૧૮૧૭ ની સાલમાં ઓરિસામાં મીઠાનો દુકાળ પડ્યાથા 
હુણડ જ્નગ્યું હતું. તે વખતે કંપનીને કાંઇક સાન આવતાં મીદાની 
પેદારા વધારી કોંમત ધટાડવાનું સરકારે વચન આપ્યું હતું, તેમ હતાં 
મીઠાની કિમત કદી ર્‌પીઆ ત્રણથી ઘટી નથી. પાર્લામેન્ટતા હાથમાં 
હિન્દના વહીવટનો સઘળા કારભાર આવતાં તેણે પષ્મુ કંપની સરક!- 
રનું એ જ પકારનું પ્રન્નને ચુસવાનું ધોરણુ ચાલુ રાખ્યું. સંસ્થાનિ- 
"કરાતી સાથે કેો!લકરાર ફરીને માંહેતા ન્હાના મ્હોટા મીઠાનાં મથકે 
ખૈધ કરી દેવામાં આવ્યાં અંત્તે હિદ માંહેના ખાસ અગત્યનાં અચકો 
સરકારે ષોતાને કબ” કરી લીધાં સાંબર અને પાંચષદ્રા ખાતેના 


૧૯ 


મહત્ત્વનાં મીઠોગારો જયપુર અને ન્નેધપુર સંસ્થાન પાસેથી એવીજ 
રીતે ૧૮૮૨માં સરકારે 


પચાવી પાડયા 


હતાં. આમ મીઠાના તમામ મથકે! સર કરી લઈ સરકારે મીઠા 
પરતી જકાત ન્નેતન્નેતામાં વધારી દીધી. ૧૮૮૮માં એ કર મણુ દીઠે 
અઢી રૂપીઆ રાખવામાં આવ્યો હતો અને તે ૧૯૦૩ સુધી કાયમ 
રહલો હતો. કર્ઝન સાહેબની કારકીદીંમાં ત્રણુ હક્તે ઉતરતો તે એક રૃપિયા 
પર્‌ આવી ગયો હતો અને વિશ્વવ્યાપી યુદ્ધની શરૂઆતમાં પણુ તે 
એટલા કાયમ ર્લો હતો. ૧૯૧% ની સાલમાં તેમાં ચાર આનાને 
વધારા થતાં તે સવાયો થયો હતો અને ૧૯૨૩ ના માર્ચમાં લેર્ડ 
રીડીંગ સાહેબના પતાપે તે એકદમ બમણા થપ્) જતાં ૧૮૮૮ ની 
સાલ સાથે ઉરીકાઇ કરે તેવી કાઈટિમાં આવી ગયો હતો. સ્વરાજ્ય 
પક્ષનું કાઉન્સીલમાં પ્રાબલ્ય વધતાં એ કર પાછે! સવા રૂપીઆ જેટલે! 
કરી દેવામાં આવ્યો હતો. અત્યારે પણુ એ જ ધેોર્‌ણુ કાયમ છે. 
પરંતુ હોણ સાલ ખજેટમાં લુટ પડેલી હાવાથી 


ઝરીથી પાછી એમાં પ્રગતિ 


થાય તે] તવાઈ નહિ. આ તો જાણે તુટક ઇતિહાસ થયે. 
રરીફ ખોડ સમક્ષ અત્યારે જે સાક્ષી ચાલી રહી છે તે પરથી સ્પષ્ટ 
થાય છે કરે રેલ્વે ડેંપની' મોઠા ઉષપરતું દાગુ એક પાધના ૭ડ્ડા ભાગ 
જેટલુંયે ધટાડી શકે તેમ નથી અને તેથીજ પંન્નબનું મીડું' બંગાળમાં 
લાવવું પરવડતું નથી. વિલાયત જેવ! પાંચ હન્નર ક્રોસ જેટલા ડ્ર 
દઈશાવરથી બંગાળ પ્રાંતમાં મીડું લઇ આવી વેચવાનું પરવડે અને 
હિન્દ નાજ સાંખર કીંવા પાંચપદ્રા ખાતેથી કલકત્તા લઇ જવાનું રેલવે 
ને પરવડી શ્કે નહિ એ ચમત્કાર ખાસ લક્ષમાં રાખવા જેવે। છે. 
આવી આપખુદી રીતે આવરયક વસ્તુપર આવો જગી કર લેવાવાથી 


ર્‌૦ 


તથા આપણા જ દેશમાં પુરવા પ્રમાણુમાં મોડું તેયાર થઇ શકતું હોવા 
૭તાં તેટલા ખાતર પરતંત્રતા વેડડી પડે છે એવે! 


ખેવડેો જુલમ 


ચાલુ છે. એટલા માટે જ સાવજનિક સવિનય ભગના મોરચા 
માંડતાં આમમચ ગાંધીજનું લક્ષ આ જુલ્મીં કરના તરફ સવિશેષ 
રાર!યું છે. 


નરસિહ ચિ'તામણા કૈલકર 


“ સીઠાવેરા ” વિષે, જે. સી. કુમારાપપાના 
ઉદ્ગાર 


ન .િિે.ન્નિન-નનનન--” 
મીડું 
ભારત જેવા દેશમાં મીઠા ઉપર કર હોય એના અન્યાયની શી 


વાત કરવી ? બધા દેશી અગ્રેસરાએ આ કરને સખ્ત વિરોધ કર્યો 
છે. આર્થિક જ નહિ પણુ સામાજીક દૃણ્તિએ પણુ એ “કેવળ અનિજણ 


છે અને પ્રજ્નને પાયમાલ કરે છે. સિ. ખ્લેટ સાક્ષી પૂરે છેઃ “અત્યન્ત 
નિધન લેકે તો પૂરૂં મીઠું પામતા નથી; પણુ દુર્ભાગ્યે દક્ષિણુ ભાર- 
તમાં લેકે મોટે ભ્નાગે અત્યન્ત નિર્ધન છે. વળી દક્ષિયુમાં આ કર 
વધારે વસમો! લાગે છે, કેમક્રે કુદરતી મીડું' જમીન ઉપર પડયું હોય 


૨૧ 


છે, અને ૭તને નજરે દલા છતાં લોકોને અછત વેઠવી પડે છે. 
ટલાક ગામડાંવાળાઆએ મને કલ્યું કે “ જ્યાં મીઠું પડયું હાય એવી 
જગ્યાએ તેઓ રાતવેળાએ પોતાનાં ઢોર લણ જ્ય છે અને એવી 
રીતે ચોરી કરીને ઢોરને મીઠું ચાટવા આપે છે, પણુ ન્ને તે પક- 


ડાઇ ન્ય તો ચે।કિયાત ઢોરને ડબામાં પૂરે છે, અને _હમણાંહમણાં 
એવે! હુકમ થયો છે, કે જમીન ઉપર સ્વાભાવિક સ્થિતિમાં ન્યાંન્યાં 


મીડુ' ન્નેવામાં આવે યાંયાં સિપાઇઓએ તે ભેળું કરવું ને તેને 
નાશ 'કર્વે।. ” ખીજે ડેંકાણે કોઇએ કહ્યું કે અતે આવશ્યક મીડ 
જેને ન મળે એવા લેક્રોેને એક ન્નતને। કોઢ નીકળે છે. પડતર 
કિમ્મત કરતાં ૧,૨૦૦ થી ર;૦૦૦ ટકા વધારે કિમ્મતે સરકાર 
લોકોને મોડું વેચે છે. ' કાયૈસાધકતાની દૃણ્િએ પણુ આ કર દુછ છે, 
ઉ્મકે એને ઉધરાવવાના ખચેમાં આવકના વીશ ટકા તણાઇ ન્નય છે. 
મિ. મેકડાોનલ્ડ કહે છે: “ મીઠા ઉપર કર એટલે પૈસા કઢાવવા અને 


જુલમ કરવે.. લેકો આ સમજતા હોય તો તેથી માત્ર અમંતેષ 
ફ્રાટી નીકળે. નફા કરનારા વેપારીઓની કંપની હિન્દુસ્થાનના ગરીબ 


લોકોને લૂ'ંટતી, એ લૂંટનો આ અવશેષમાત્ર છે. ' રાન્‍્યની જવાખ- 
દારી લે।કો સમજે એટલે આ કર “વસ્યક છે એતું બહાનું પણુ 
હિંદુસ્થાનમાં ચાલે નહે, કેમકે લોકો એટલા અનન ને નિરક્ષર છે કે 
મીઠા ઉપર કર છે એ જ તેઓ ન્નણુતા ક્રે સમજતા નથી. અને 
ન્નણુતા હોય તોપણુ તેઓ અવાચક છે. લેકે પ્રત્યે જવાબદાર લે।ક- 
તત્ર રાજ્ય ન્યાં ચાલતુ હોય એવા દેશને જ આ દલીલ લાગુ પડે 
છે. એટલે રાજદ્ારી દષ્ટિએ પણુ આ કર અધટિત છે. 

(યે. ઇ. માંથી. ) 





ર્ર 
મોઠાનો કર્‌ રદ કરવાની વડી 


ધારાસભાની વાતે. 


તહા મસ્ટ. 





ગઇ તા. ૨૦મીએ વડી ધારાસભામાં મિ. ઠોમકુરદાસ ભાગેવે 
મીટાનાો કર રદ કરવાને! સુધારા મૂક્યો હતો. મી. અણેએ 
તેમને ટેકો આપતાં મહાત્માજની ચળવળને! પ્રસાર કર્યો હતો અને 
જણાવ્યું હતું કે-આ ડર રદ થવો ન્નેધએ તેથી ગોળમેજી પરિષદ 
માટે ધણું સારં વાતાવરણુ ઉભું થશે. સરકારે ન્નહેર કરવું નજ્નેઈએ 
કે-“ મીઠાના કર રદ કરવા અમે તેયાર છીએ અને તે પણુ 
આ વર્ષે જ.” 


મી. દાસને! સુધારે રદ ગયે હતો. 


મિ. નિલકંઠદાસે તે પછી સધારો મૂકયો! હતો કે-મોદું બનાવવાની 
સરકારે છૂટ આપવૉ. ' 


સર જ્યાજે શુસ્ટરે જણાવ્યું થતું કે-વડી ધારાસભાની ઇચ્છાને 
માન આપીને સરકારે એમ ઠરાવ્યું છે કે આખોાએ સવાલ ટેરીકખોડેને 
સોાંપવો અને તેથી કેઇઇ પગલાં લેતાં પહેલાં બોડૅ થોભી જવું. 

મો. અણેએ પૃછ્યું કે-ખે!ડને મીઠાના કરનો સવાલ પણુ 
સાંપવાના છે કે ? 


ખનનનચીએ ખુલાસો કર્યો કે-ખોાડે મીદાની પેદારાના સવાલ 
સંબંધમાં તપાસ ચલાવશે તે ઉપરાંત તેના ₹ન્નારા અને કીંમત પિષે 
પણુ તપાસ ચલાવશે. સરકાર એમ કરવા માગે છે કે-જે મીઠાને 
કેર રદ કરવામાં આવે તો જે થોડી કીંમતથી ઉત્તમ અને ખાઇ 


૨૩ 


શકાય તેવું મીઠું મળી શકે તે લેકેોને પૂરૂં પાડવું. મિ. દાસને 
સુધારો પછ વિ. ૩૦ મતે રદ થયે! હતો. 


સિ. દાસે વધુ સુધારો સૂકયો કે-હીંદી મીઠા ઉપરનો કર 
કાઢી નાંખવે।. 


સર જ્યોજ શુસ્ટરે તેનો વિરોધ કરતા કશું કે આ સુધારાની 
અસર એ યશે કકે મોઠાનો કર્‌ રદ થશે પણુ નને દરખાસ્ત મૂકનારાને 
હેતુ હિંડી મીદાતે રકશ્ષગુ આપવાને! હોય તો અને આયાત થતા 
મોઠા ઉપર્‌ કર્‌ ચાલુ રાખવાને ઇરાદો હોય તો હું કડહીશકે સરકારે 
રરીફ્બે।ડેને બરાબર એ જ ઉદ્દ્શથો આ સવાલ સોંપવા ધાર્યો છે. 
સુધારો ઉડી ગયે! હતો. 


(સિ. અમરનઃથ દત્તે મીઠાનો કર આઠ આના કરવા સુધારા 
મૂક્યો હતો તેમણે મોઠાનેો કેર રદ કરવા હીમાયત કરી હતી. 


સર પરતગેતમદાસ ઠાકારદાસે જણાવ્યું કે, નને આપણે સારૂં અને 
સૉંઘું મોડું માગતા ડઃઇખે તે! ટેરીફ બોરડેના રિષોટ્તી રાડ ન્નેછું 
પણુ તે સિપિ્ટ તત્કાળ બહાર પડવો ન્નેધ્રએ અને નવું બજેટ આવે 
ત્યારે તો સાફ અને સસ્તું મું આપવાતી યોજના તેયાર હોવી ન્નેઇએ. 

સર જ્યોજ શુસ્ટરે ખાત્રી આપી હતી કે આ સવાલ જેમ 
બને તેમ વહેલો! તપાસવામાં આવરે. 

સુધારો રદ થયે! હતો. મિ, અમરનાથ દત્તતે સુધારો જેમાં 
ખાર આનાને મૉટાતે! કર રાખતા જણાવેલું હતું તે પશુ રદ થયો 
હતેો।. મી. દતે એક ત્રીશ્તે સુધારો રા. ૧ ને! કર કરવા માટે મૂક્યા 
હતો તે પણુ ૫૩ વિ. ૩૨ મતે રદ થયો હતે. 


સીઠાવેરા સામે મોરચા માંડવા પન્ન્ય. મહાત્મા ગાંધીજીએ. 
ચાદગાર કુચ કરી તેકાર્યક્રમ, 


તારીખ* સ્થળ* સાધ્લ જીલ્લાના આગેવાન. 
અમદાવાદ જલ્લોઃ %” 
૧૨ ખઆધવાર અસલાલી ૧૩ ી ડો, હરિપ્રસાદ દેશાઇ 
૧૩ ગુર્‌ સવારે ખારેન્ન પ શ્રી. હરિપ્રસાદ મહેતા 
ખેડા જીલ્લે।* 
.»ક સાંજે નવાગામ ૪ શ્રી. ઝુલચંદ શાહ 
૧૪ શુક્ટ સવારે વાસણા દ દરબારસાહેબ ગોપાળદાસ 
,, સાંજે માતર ૪ ' મોહનલાલ પંડ્યા 
૧૫ શની સવારે ડભાણુ દ ૧૫ રવિશંકરભાઇ 
ક સાંજે નડીયાદ વિગેરે 
૧૬ રવી સવારે કિ 
મઝ ડ ૧૧ 
હ સાંજે આણુદ 
૧૭ સોમ મોનવાર 
૧૮ મંગળ નઅવારે નાપા 
#» સાંજે ખોરસદ ૫૧૧ 
૧૯ કઝુધ સવારે રાસ કા 
.# સાંજે કંકાપુર 
ભરૂચ છલ્લે 
ર૦ ગુરૂ ,, મહિસાગર નદી (૬ માધલ) 
| કારેલી, ૧5૧ શ્રી સંડુલાલ મણીલાલ દેશાઈ 
2૧ શુકર સત્રાર ગજેરા 
સાંભ# અચુઃખી ૧૧ 
ર૨ શ્વઢરની સવાર જન્મુસટ ૧૧ 
» સાજે આમેોદ 
રડ ર્વી સવાર ગવા ૧૨ 
સાંજે સમની 


૭7 


2% સોમ સોમવાર 


મ 
રપ મેગળ સવારે ત્રાલસા ક 
,» સાંજે ડરેોલ 
ર૬ અધર સવારે ભરૂચ પ્‌ 
,, સાંન્ટે એંકતેકથર ૪ 
૨પ ગુરૂ સવારે સન્નેડ પૂ 
,, સાંજે માંગરોળ »ઝ 
ર૮ કર્‌ સવારે રાયમા % 
,૪ સાંજને ઉમરા હ 
સુરત જીલ્લા 
ર૨/# રાતી સવારે એરષથ્રાખ્ય પ શ્રા. કલાામજ વીશ્લજ મણ॥ 
., સાને ભટમટમામ પશ્રીો દૃયાળજ નાનૃભાઇ દેરાક/ 
37 નેવી સવાર અછારષ પ 
સાંજે દેલતાડ પ 
૩૧ સે!મ માંનવાર 
૧ મગળ સવાર અપરા ભબ'& & 
.# સાંજે સુરત ૪ 
ર્‌ (અશ્ધનીકુમાર રતે) 
બુધ સવારડીડોાલો પૃ 
..« સાંજે વાઝ પ્‌ 
2૨ ગુરૂ સવારે ધ્રામણ્‌ દ 
,»૪ સાંજે નવસારી ઝુ 
૪ શકર સવારે જલાલપુર ૨ 
(તેલી મોલ) 
» થચસાંજે કરાડી મટવાડ ૬ 
પ શની સવારે દાંડી ૪ 


તા* ૬ માર્ચ ર વિનય ભંગ શર્‌ કરવાને! દિવસ? 


કુરાજ્ય કે અરાજ્ય ? 


૦-૦-૮૦ -/પનજનામારળાલરુકુઝ -અથ૬૬ શ દ -૪-અળન 


અને કેષ્મુ કહેચ્રે કે કુર!જ્ય કરતાં અરાજ્ય ગોગ! ગપધારે સ 
નથી ₹ આપણે સરખામણી કે પર્મદગી સુચાનનય અને અરાઃત્ય* 
વચ્ચે નથ્રી ફરવાની પપ્મુ કૃચાજ્ય અને અરાજ્યની વચ્ચે કરવાની * 
કરાત્યમાંયી સરાક્ય અથવા સ્વરાજ્ય પેચ કરવું અર્મભવિત નહિ 
મશ્કેલ તો કે જ. તેથી કુરાન્યમાંથી સ્વરાન્યને ઉત્પ કરતા અરાક.મને 
સાખી લેવાનો આવર્યકતા રહે જ છે. 

ઝં ઝર રં ન 
સમજવાપણુ બાકી રહેતું હાય તો હવે સમજ શકારો 
જિટિશ શાંતિ અને બિંટ્શ રાજ્ય તે આપણે સારૂ અરાંતિ અગે 
જુરાજ્ય છે. 
ઝર ઝ ગ મ 

અને જેમ ગુલામ ગલામી રાક્યના કરતાં અરાન્યને વધારે 
પર્મંદ કરશે તેમ હૈ પણ્ય સ્તરાન્ય મળતાં લગી અરાન્ન્યને સાંખવા 
તૈયાર છં. આમ ફરાન્યતેો નાશ ઇચ્છતાં હેં અંગ્રેજ્નના 
પ્રેમને ખાઇ ખેસું તો મારે તે દુઃખદ રિથિતિ સહન કરવી જ રહ! 
અંતર્નાદને આંભળતાં અને તેને વશ થતાં આખા જગતની સ્તુતિને 
ખાવી પડે તો તે ખાવી એન હૂં પર્સ પ છં. આત્માને હણીનં મેળવેલું 
જગતનું રાન ક માન તૃખ્વત્‌ છે એવો મારે ૬ર અઆભિપધાય છે, 

(ય. ઈ. માંથા) સાણહનદાસ ક્ય્મસચદ ગાધી 


